WicipediA 


Tatareg Crimea 


Iaith Dyrcig a siaredir gan Datariaid Crimea yw Tatareg Crimea (Tatareg Crimea Qirimtatar tili neu 
Qirimtatarcá). Fe'i siaredir yn y Crimea, yng Nghanolbarth Asia (gan fwyaf yn Wsbecistan), a gan Tatariaid 
Crimea ar wasgar yn Nhwrci, Rwmania a Bwlgaria. Mae ganddi 228,000 o siaradwyr yn y Crimea (92% o'r 
Tatariaid yno) (Cyfrifiad 2001), gyda chymunedau eraill yn Wsbecistan (efallai 200,000), Bwlgaria (6,000) 
a Rwmania (21,000, Cyfrifiad 2002). 



Argraffiad Tatareg Crimea Wicipedia, 
y gwyddoniadur rhydd 


Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Tatareg_Crimea&action=edit). 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Tatareg_Crimea&oldid=5383370" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 26 Mai 2018, am 15:25. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 

























